 WEITHAE 








AB 


Ê 





— YSTYRIAETHAU DIFRIFOL 


)02DD ANGEU, 


ER ANNOGAETH I BAWB I YSTYRIED 


EU DIWEDD. 


—0<-o———— 


Deffrown, deffrown trwy'r gwledydd, 


A'r trefydd oll yn awr, 
A gweddiwn ar yr Arglwydd, 
Pen- Llywydd nefa llawr, 
Am iddo Ef i faddeu 
Ein beiau olli gyd, 
A'n gwneyd yn barod hollol 
Cyn myn'd i'r bythol fyd. 


Mae angeu'r gelyn llidiog, 
Yn awr ai finiog gledd 
Yn tori ein cydgre'duriaid 
O blith y byw i'r bedd, 
Trwy glefydau a'r rhyfel, 
A rhyw ddamweiniau blin ; 
Mae llawer ffordd gan angeu 
I ddifa dyddiau dyn. 


Mae lluoedd yn y boreu 
rs. Yn iach yn myn'd i'r gwaith, 
Ond cyn pen 'chydig oriau 

Yn nhragwyddoldeb maith I 
O llefwn am drugaredd 

Yn daer wrth orsedd Duw, 
Am noddfa glyd i'r enaid 
Cyn myn'd o dir y byw. 











2 


Mor frau ac ansertenol 
Yn awr yw dyddiau dyn! 
Bydd heddyw'n iach a heiny', 
Yfory'n wael ei lun! 
Mae heddyw mewn anrhydedd 
'Yn rhodio'n hardd ei wedd, 
Yfory'n wael eì agwedd 
Yn gorwedd yn y bedd! 


Y pridd i'r pridd a ddychwel, 
Medd gair ein huchel Nêr ; 
I ddianc rhag marwolaeth 
'Does gobaith dan y ser; 
'Nol rhoddi'r corff i bydru, 
I fyny daw bob darn 
Yn more'r adgyfodiad 
'Gael myn'd i'r fanol farn, 


Y balchaf ddyn, gwna edrych 
Ar ddull y gladdfa draw, 
A gwel yr holl bentyrau 
O feddau ar bob llaw ; 
Yr hen a'r canol oedran, 
A'r.baban yr un wedd, 
Yr uchel radd a'r isel 
“Sy'n dawel yn y bedd. 


Er meddu tai a thiroedd, 
Ac aur ac arian mawr, 

Rhaid myn'd oddiwrth.y rhei'ny 

'Elechu ynllwch y llawr; 

Benthyciol ydyw'r cyfan. 
Gawn yma yn y byd, 

Pan ddelo oriau angeu, 

Rhaid gadael hwynt i gyd. 











s 


O! Dduw. sobreiddia'r lynion 
Sy'n awr yn feddwon diwg, 

Gan rodio ffyrdd y Hhafolu 
Hyd lwybrau BAG mwg; ; 

O! dwg y pell yn MR 

Rhag aros yn rhy 

Ar hyf gwastadedd aedbi. 
Daw'r 'storom cyn bo hir. 


Mae gweled ein cym'dogion 
I ni'n rhybuddion 'dwys, 

Bob dydd yn cael eu tori, 
A'u rhoddi dan y gwys, 

A ninau'n cael ein gadael 
Gan. yr . Anfeidrol Fod; 

O! neswn at ei orsedd, 
Mae'r diwedd bron a d'ed. 


Rhaid ini oll ymddangos 
'Ger bron i frawdle Orist, 
Lle bydd yr annuwiolion 
Yn gwneuthur golwg drist, 
Yn gwaeddu ar fynyddoedd 
A chreigiau i syrthio i lawr 
I'w cuddio hwy o wyddfod 
A llid y Barnwr Mawr. 





Y Barnwr dd'wed “ Ewch ymaith ! 


Gwrthod'soch chwi y nef,— 
I'r tan bar'tow'd i ddiafol 

A'i holl angylion ef; 
Rhow'd i chwi bob cynygiad, 

Ni wnaethoch wrando dim ; 
Am hyny 'nawr fe'ch poenir 
A llid dialedd Llym.' 








â 





Mor hardd fydd y <uwiolion 
Ar ei ddeheulaw Ef, 

Oll wedi eu gwneyd yn addas 
I fyn'd i deyrnas nef! 

Hwy gant eu haur delynau, 
A'u, danau ollynidyn, 

I ganu i'r Oen fu farw 
Ar ben Calfaria fryn. 


Y gwr fu a'r goron bigog 
Ar ei ardderchog ben, 
Fu farw dan yr hoelion 
Rhwng lladron ary pren ; 
Ca'dd waewffon i'w ystlys 
Nes oedd yn goch o waed, 
Ac felly y darfu drengu, 
A'r hoelion”yn ei draed. 


Fe roddwyd yr Oen hawddgar 
Mewn daear o dan gudd ; 
Er gwaetha'r maen a'r milwyr, 

“ Daeth fyny'r trydydd dydd: 
Mae heddyw yn Hiriolwr 
Mewn llys tudraw i i'r llen, 
Ymdrechwn fyn'd i'w gwmni, - 
I ganu byth. 'Amen. 


D. JONES. 


W. Jones, Argraffydd, Troedyrhiw. 





